Mánaðarrit 

til stuðnings frj álsri trúarskoðun 

II. GIMLI, MAN., SEPTEMBER 1894. 


9 . 


Trúarþíngið í Chicago 1893. 


|)ai1 er eins og blöðin (slenzku bafi forðast að geta um trúarþingið S 
alheimssýningunni í Chicago seinast, og er það þó alveg nýr viðhurðr 
í sögu mannkynsins. Áðr voru þessi trúarþing haldin til þess að slá 
fastri einhverri trúarsetningu, en fyrirdæma og hannfæra alla þá, sem 
ekki voru henni samdóma, stundum til að hrenna þá á háli. Það var 
sefinlega einhver ein skoðun, sem átti að lemjast I gegn, en fótuan 
troða allar aðrar skoðanir um sama efni. Hér er í fyrsta sinni þing 
sett í þeim tilgangi, að láta allar skoðanir korna frarn og reyna að jafna 
þær, að reyna að finna eitthvað gott hjá öllum. Hin fyn-i þingin 
vöktu hatur og ofsóknir, en þetta átti að vekja kærlcika og umhurðar-: 
lyndi trúflokkanna hvers við annan. Á þing þetta komu menn frá 
öllum heimsálfum af öllum hugsanlegum trúarflokkum, heiðnir og 
kristnir, úr Kína og Japan. Þar voru haptistar, buddhistar, kaþolsk- 
ir og Confuciusarmenu; þar voru parsa'r og preshyterianar, Mahomets- 
menn, meþodistar og sátu allir hlið við lilið. I>ay>Tu t Gihbons kard- 
ináli, yfirhiskup hinnar kaþólsku kirkju í AmeTiku, klæddr hárauðri 
silkikápu með biskupum sínum og orkibiskupum; þar var erkibiskup 
hinnar grísku kirkju í maiglitum hátíðaskrúða, með gullnar festar og 
gullna krossa. Þar voru.,æðstu prestar Buddha hvítklæddir og munkar 
buddhista í gulum skrúða. Þar var æðsti prestur Shinto-trúa^tfrá Jap- 
nn 1 dýrindis skrúða úr silki og fiöieli. Þar voru kínversíÍT mapdarin' 


138 


»r. Þar voru menn með „túrbön“, með svartar, eða rauðar, eða grænar 
húur, eða þá berhöfðaðir, eftir því sem siðr þeirra var. Þar voru og 
konur merkar 'úr ýmsum áttum, sumar prestar, sumar nunnur eða abba- 
dísir. Einhver helsti forgöngumaðr samkomu þessararvar Dr.Barrows, 
Unitaraprestr. Hinir merkustu vísindamenn, stjórnfræðingar o g guð- 
fræðingar frá öllum löndum sendu þinginu lukkuöskir. Dr. Barrows 
hefir samið bók um það allmikla. I bók þessari koma fram ræður 
þeirra, er töluðu á þinginu. Skiftist þingið í margar deildir og haíði 
hver hinna fjölmennustu trúflokka sitt þing. 

Sem sýnishorn af ræðum þeirra skal ég koma með fáeinar setningar : 

Prófessor D’Yivsdi, hindúi frá Bombay mælti á þessa leið : „Það 
er óhætt að bera það fram, og ómótmælanlegt, að enginn indverskr 
sk urðgoðadýrkari trúi því, að tré- eða stein- eða málm-myndin, sem 
hann krýpr á kné fyrir sé guð sinn. Hann skoðar myndina sem lík- 
ingamynd (symbol) guðs þess, sem er í allri náttúrunni og notar hana 
til þess, að festa hugsun sína við guð, en að því búnu getr hann gjarn- 
an fleygt henni burtu.“ 

A líkan hátt talar J. J. Modi, parsatrúar-maðr frá Bombay um á- 
stæður þær, som leiða parsa til þess, að sýna eldinum lotningu (sem er 
alt annað en tilbeiðsla, að því, er hann segir). Hann segir, að parsar 
skoði eldinn, sem ímynd ljómans, dýrðarinnar og ijóssins, sem hina 
Þdlstu líkingu guðs, er á göfugastan hátt og fyllstan máta geti sýnt 
oss guðdóm hans. 

Hindúa-munkrinn Sami Vivekananda beinir að kristnum mönnum 
þessum orðum : „Hversvegna fara kristnir menn til kirkju 1 Hvers- 
vegna er krossinn helgrl Hví snúa menn augum til himins, er menn 
biðjast fyrirl Hví eru höfð líkneski í hinni kaþólsku kirkju? Hví 
eru þessar myndir í huga prótestanta er þeir biðja? Bræðr mínir ! 
Vér getum ekki talað um noitt öðruvísi en í líkamlegri mynd fremr, 
en vér getum lifað án þess að anda.“ Ræðumaðr þessi, Sami Vive- 
kananda, er af æðsta flokki brahmana og flytr rétttrúnað Hindúa. Var 
hann einn af helstu mönnum trúarþingsins, og sást oft í gestaboðum 
höfðingja í Chicago. Hann byrjaði ræðu sína á þessa leið : „Þrjú 
trúarbrögð eru nú í heiminum, sem vér höfum erft frá elstu tímum ; 
eru þau : Brahmatrú, Zóróasterstrú og gyðingatrú. Af þessum þremr 
tr: brögðum hefir Brahmatrú ein haft fullan viðgang alt til þessa, er 
hún oss opinberuð í trúbókum vorum, Vedabókunum. Þær kenna oss 



139 


sneSal annai's, að skopunin sé án upphafs og enda, að sála mannsins sé 
eilíf og ódauðleg." 

Hindúar vilja ekki nefna menn syndura, heldi' segja þeir : „Þér 
eruð hörn guðs, hluttakendr ódauðlegrar sæiu, helgar og fullkomnar 
verur, þér eruð guðir á jörðu. — Yfir öllum þessum lógum náttúrunn- 
ar, sem skapa hlutfoll efnisins og aflsins er ’hinn eini 1 sem býðr vind- 
inum að hlása, eldinum að hrenna, skýjunuin að rigna og Lætr dauð- 
ann stfga hröðum fetum yfir jörðina. Hann er allsstaðar, hixm ólíkam- 
legi, hinn almáttki og miskunnsami. Þú ert vor faðir og Jiú ert vor 
mÓðir, þú ert vor elskaði vinr. Þú, sem ert uppruni gtyrksins, gef þu 
oss styrk : þú, sem berð byrðar alheimsins, hjálpa þú mér til þess að 
bera hinar smáu byrðar lífs þessa.“ Þannig kváðu Rishis í Yedahók- 
unum, þeir sögðu og að menn skyldu tilbiðja hann í kærleika. „Hann 
á að tilbiðjast, sem hiun elskulegi, kærari, en nokkuð annað í þessu 
lífi eða öðru.“ Brahmatrúin, trúbrögð Hindúa eru ekki innifalin í því 
ftð trúa heldr í því að vera og verða, að ná til guðs, að sjá hann, að 
verða fullkominn eins og faðirinn á himnum er fullkominn. Þegar 
sálin verðr fullkomin, þá verðr hún eitt með I5rahma“ (-= guði). 
(Sbr. „ég og faðiriun erum eitt,“ segií Kristr). 

Svo fer herra Vivekananda að tala ‘um trúarbrögð hinna fáfróðari 
og segir það hiklaust, að engin fjölgyðistrú sé á Indlandi. Ef menn 
standi hjá og hlusti á guðsþjónustur þeirra Hindúa, þá heyri menn 
dýrkendr tileinka myndum þessum og bílætum alla eiginlegleika guðs. 
En fyrir augum Hindúa eru öll trúbrögð tilraunir manna að nálgast 
guð á margvíslegan hátt .... Drottinn hefir opinberað Hindúum það, 
þegar hann íklæddist Krishna í holdinu, að „hann væri í öllum trú. 
brögðum sem þráðr, er rent er í gegnum perlur, og livar sem menn sjá 
yfirtaks helgi eða yfirtaks afl lyfta og hreinsa mannkynið, þá skuluð 
þér vita að ég (guð) er þar.“ Þessari göfugu ræðu sinni lauk hann 
með hæn er byrjaði þannig : „0 ! að hann, sem er Brahma Hindúa, 

Aliura Mazda Zóróastersfylgjenda, Buddha Buddhatrúarmanna, Jelio- 
vah Gyðinga og hiun himneski faðir hinna kristnu manna. 0 ! að 
hann veiti yðr styrk til þiess að fullkomna yðar göfugu hugmynd.“ 

Prófessor M. K. D’Yivedi segir skýrt og greinilega frá hinum 6 
stigum á þroskuu trúar sinnar frá því, er fyrst var farið að skrifa Veda- 
bækumar. Hann sýnir fram á, að höfundar Vedabókanna hafi svo há 
leitar hugmyndir um guð, um „hina einu tilveru,“ um „heild alls þes s 



140 


sem er,“ að þeir hljóti að vera miklu æðri, göfugri og meírí menn, eu 
iiinir einföldu, fáfróðu, náttúrudýrkandi hjarðmenn, sem fræðimenn 
Vestrlanda sogja þá vera. 

Advaida heimspeki prófessors D’Vivedi’s hljóðar á þessa leið : 
„Skoðaðu aðra menn sem sjáLfan þig. Ilin algilda lieimspeki gerir 
engan mun á flokkum (eastes) eða játningum, á lit manna eða löndum, 
á kyni eða mannfélagi. Aðalatriðið í trú þeirri er hinn hreini og al- 
gildi kærleiki til allra, frá hinum smærsta maur til hins stærsta manns.“ 
Svo tekr liann setningu úr lihagavata um umhurðarlyndi í trúmáiam, 
og er hún þannig : „Tilheiðslan nær til guðs, á hvaða hátt, sem henni 
er fyrir komið, oins og árnar allar renna í hafið, hvar sem uppspretta 
þeirra er.“ Próf. D’Vivedi segir, að aðalatriði Brahmatrúar séu : 

1. trú á andlegt frumefni í náttúrunni og á holdtekjuna; og 

2. aigjört umburðarlyndi í trúmálum og hlýðni við hinar 25 siða- 
reglur. 

Þá skýrði Protap Chunder Mozoomdar frá Brahmo-Somaitrúnni, 
sem kölluð hefi-r verið unitarismus Asíu eins og Buddhatrú hefir veriö 
kölluð protestantismus, en Brahmatrúin kaþólska Austrlanda. Meðal 
annars fórust Mozoomdar orð á þessa leið: 

„Þegai' ég íhuga félagsástandið í Európu og Ameríku, þá hefi ég 
oft orðið mjög kvíðafullr fyrir yðr, störf yðar eru svo margfold og svo 
mikil, að þau ætla alveg að gleypa yðr, og sökum þess hafið þér eug- 
an tíma til þess, að íhnga hina ínilcilvægu spúrningu um endrfæðing- 
una, um helgun einstaklinganna, um prófið og dóminn og um gildi 
mannsins fyrir guði. Þetta eru aðalspurningar lífsins.“ 

Einir 12 höfuðprestar Austrlanda skýrðu kenningar Bnddhatrúar. 
Prinsinn Chandradat Chudhadharn skýrði hana eins og hún kemr fyrir 
í Siam. Siamshúar trúa því, að alt haíi skapast af Dharm.a (náttúr- 
unni), en sjálf sé hún mynduð af efninu og andanum, og er hvoru- 
tveggja eilíft, en samsett, uppleyst og samsett aftr í endalausri keðju. 
Hin fjögr meginsannindi, sem hinn miskunnsami og alvitri drottinn 
Buddha kennir, eru þessi: 

1. ' er öll tilveran vond af því hún er háð breytingu og hrörnun; 

2. uppruni hins illa er löngun eftir þeim hlutum, sem breytast og 
hverfa; 

3. þetta hið iila og afleiðingar þess er ekki óhjákvæinilegt, því ef 



141 


aðvérviljum þá getum vér öðlast „nirvana," þar sem hvoru- 
t-veggja hœttir (o : vér hættum þá að líða og þjást). 

4. Með því að fylgja vissum reglum gotum vér náð þessu takmarki, 
án þess oss skeiki. Þessar reglur eru 8 : réttr skilningr, eða 
rétt trú; réttar ályktanir, eða vitrleg framkvæmd trúarinnar í 
lífinu ; rétt tal, eða sannleikr í öllu því, sem vér tölurn eða 
gjörum ; ré-tar hvatir, eða að hafa ætíð tilhlýðilegan og heið- 
arlegaii tilgang ; rétt verk, að vinna aldrei það sem ilt er; rétt 
hlýðni við skylduna ; rétt minni, eða að muna rétt síua undan- 
gengnu hreytni; réttar hugleiðingar, eða að halda huganum 
föstum við það, sem satt er og gott. Alt þetta leiðir til ,,nir- 
vana“-livíldarinnar, sem er það ástand þegar allri þjáning er 
lokið. 

Enn skýrari grein gerir H. Dharmapala fyrir Buddhatrú, er hanu 
skrifari fyrir Maha-Bodhi-félagið á Ceylon og segir meðal annars : „I 
Buddhatrú er enginn pessimismus (að sjá hina svörtu hlið á öllu), því 
að hann leggr fast að lærisveinum sínum, að þeir skyldu forðast það 
fremr öllu öðru, að segja, að lífið sö ekki þess vert að lifa. Bróðrkær- 
leikrinn er ein af aðalkenningum Buddha, menn eiga að elsha alla, 
bæði menn og dýr. Mönnum er kent, að elska allar verur eins og móð- 
irin elskar harnið sitt.“ 

Á nokkur hundruð ára fresti á einlægt að koma nýr Messías eða 
Buddha. Hirvana yfii'gengr alt, sem menn geta hugsað sér, ,,það er 
eilífr friðr.“ Hinn hreini og fullkomni maðr lifir í nirvana-sælu á 
þessari jörðu. 

Herra Dharmapala segir, að hvar, sem Buddhatrú liafi verið, þá 
hafi þjóðirnar drukkið inn anda hennar og orðið þýðari og mildari. 
Drykkjuskapr og örmur ósiðsemi hætt-i, menn hættu að slátra dýrum, 
og stríðin kornu varla nokkurntíma fyrir. Hann kemr fram með ýmsar 
kenningar Buddha til samanburðar við tilsvarandi staði úr fjallræð- 
unni, svo sem þett-a : 

„Hatr sigrast aldrei með liatri, en hatr sigrast með kærleika. Þatta 
er gamalt lögmál .... Sigrið reiðina með kærleika. Sigrið hið illa 
með hinu góða. Sigrið ágirndina með örlæti. Sigrið lygarann með 
sannleika. Hinir sönnu fjársjóðir eru þeir, sem menn afla sér með 
gjöfum og guðhræðslu, hófsemi og stjórn á sjálfum sér. Sá fjársjóðr, 
som þannig er geymdr, er óhultr og glatast ekki.“ 



142 


Þá eru hínír japönsku 'buddhístar segir Yoshigíro Kawai frá hÍB- 
tim 16 trúflokkura þeirra og 30 smærri trúflokkum. Hið æðsta mark 
og mið þeirra er Buddha, eðr npplýsingín. Buddha uppfyllir iímann 
og rúmíð og alla hluti, hann er allsstaðar nálægr. Séra Zitzuzen As- 
hitsu talaði urn híð þrefalda eðli Buddha. Hið fyrsta ólíkamlegt, ei- 
líft, allsstaðar núlægt, óumbreytanlegt. Hið annað, er öðlast roá roeð 
J)vf að vaxa í d\ gð og þekkingu og mannúð. Ilið þriðja er það, ev 
opinberast veru hverri til að npplýsa hana. Hinn eini rounr á roönn- 
iim og Buddha er sá, að raeun skortir sjálfs raentun. 

Þá er Jainstrúin, skýrði Mr. Y, A. Ghandhi frá henni, maði - fríðr 
aýnum, frá Bombay. Þeir trúa, að efrsið og sálin sé eilíf, að háleit 
vera liggi tíl grundvallar fyrir öllu, bæði því sem er vitundarlaust og 
hefit' sjálfivituncl, og sé hún hin eilífa orsök að öllum breytingum, 
öllu lífi, og þessi vera- sé kölluð guð. Þeir trúa á sálnaflakkið á Kar- 
ma, eðr endurgjald vonára- verka og góðra í öðru lífi. Hafa þeir oft 
verið kallaðir guðleysingjar, en það er ekki rétt. 

Þá er Confucianism, og skýrði Hon. Puug Kwang Yu greinilega 
frá þeim fiokki; var hann sendr á þíngið af keisara Kínaveldis einmitt 
í þeim tflgangi. Pung Kwang Yu er vel mentaðr maðr og segist ágæt- 
lega frá. Hann segir meðal annars : „Það er að eins eínrt maðr, sero 
er viðrkendr sem kennarí fyrir mannkynið öld fram af öld, í öllum 
mannlegum fræðum, það er að eins einu ókiýndr löggjafi, sem hefiv 
verið viðrkendr og virtr af konungum og ráðgjöfum þeirra, af einni 
kvnslóðinni eftir aðra, og maðr sá er Confucius. Með ritum sínum 
hefir hann safnað saman allri speki forfeðranna. Hin fimm náttúrlegu 
sambönd í mannlffinu (skyldurnar) eru þessi: Yfirvöld og undirgefn- 
ir, foreldrar og börn, maðr og kona, eldri og yngri bræðr og vinir. 
Gjöriðeígi öðruro það, sem þér eigi viljið að aðrir gjöri yður.“ 

Fylgjendr Confuciusar halda ekki fram neinum kenningum um 
annað líf, en neita því ekki heldr. Confucius segir sjálfr: „Yér 
getum ekki einu sinni uppfylt skyldur vorar við mennina og hvernig 
getum vér þá uppfylt skyldur vorar við andana. Mr. Pung gjörir ann 
a' - s ekki meira úr kraftaverkum, en menn alment gjöra úr drauga- eða 
^jr/nj u-sögum. 

Þá er parsatrúin, öðru nafni Zóróasterstrúin. J. J. Modi frá Bom- 
bay skýrði hana. Segir hann, að trú sú sé eingyðistrú (áðr hafa menu 
alment talið hana tvígyðistrú). Hann segir, að Ijósguðinn Ahura- 



Mazda sé himi alvitri drottinn, upphaf allra orsaka, skaparinn, er 
stýri hinura líkamlega og andlega heirai, uppspretta ljóssins hins lík- 
amlega og andlega eðr siðferðislega. Hin tvö frumefni ilt og gott> 
Angro-mainj-ush (Ahriman) og Spenta-mainyush eru bæði undirgefin 
Ahura-Mazda. Hreinleikinn, bæði andlegr og líkamlegr er lögmal 
mannlífsins. Menn eiga að vera hieinir í hugsunum orðum og gjörð- 
um. Þrem dögum eftir dauðann er sála mannsins dæmd við brúna 
Chinevat [svarar til bifrastar Norðmanna], þar eru verk hans lögð á 
vog og séu hin góðu verkin þyngri, en liin vondu, þá fer maðrinn yfir 
brúna inn í ríki himnanna; en séu hin vondu verkin þyngri, þá er 
honum steyft niðr í djúp lielvítis. Ef að góðu og vondu verkin eru 
jafn þung, þá ar maðrinn sendr í nokkurskonar hreiusunareld, er kall 
ast Hamast-Gehan. 

Þá er Shintotrúin, sem er ríkiskirkjan í Japan. Matsugama 
greinir hina upprunalegu japönsku trú, sem framsett er í hinum helgu 
bókum þeirra, frá hinni seinui samblendni við Buddhatrú. Annar 
Japanisegir. „Shinto-trú hefir engar ákveðnar siðareglur, engar á- 
kveðnar trúsetningar, því að lögmál guðs er ritað í hjörtunum. Þessi 
íbúð guðs er hið lifandi lögmál, er stýrir siðferðinu. Akveðnar bænir 
eru ekki mikils virði, en þó hafa Japanar bænagjörðir. 

Merkilegast var að hlusta á séra Beuclii Shibata, liinn 11. forseta 
Zliikko-flokksins, sem er ein grein af Shinto-trúnni. Það er almenn 
trú Shinto-manna, að ein kynslóð guða hafi í upphafi skapað himin og 
jörð og alt það, sem i þeim er, og orðið forfeðr Japana; en tveir af 
guðum þessum, karlguð og kvennguð, hafi verið ættfeðr keisaraættar- 
'nnar í Japan. Zhikko-flokkriun trúir á einn, upphaflegan, eilífan, 
allsherjarguð, sem íklæddist holdi kvennguðs og karlguðs og eru svo 
þessir þrír guðir, guðir sköpunariunar. Þeir gátu svo af sér guðaflokk, 
sem aftr fæddu af sér Japan, sól og tungl o. s. frv. Höfundr trúflokks 
þessa fékk opinberanir þessar á fjalli einu, ,,Fuji,“ og trúa monn síðan, 
uð það sé bústaðr guðs og heili heimsins. 

Svo segir séra Shibata : „Það er vilji guðs og mark og mið trú- 
mannanna, að öll börn hans á jörðunni lifi saman í friði og eindrægni 
og gleði, en þó eru mörg þau löndin, som líta hatrsaugum hvert til 
annars og grípa hvaða tækifæri, sem þau geta, til að ráða hvort á ann- 
að . . . . En það er mín hjartans ósk, að sá tími komi bráðlega, að 
allar þjóðir jarðarinnar sameini herlið sitt og flota til þess, að halda 



144 


reglu á jörðurmí, og liíndra eítt ríkíð frá því, að fara í ófríð víð annað. 
í’jóðírnaj' ættu og að setja einn æðsta dómstól til þess, að skera rtr 
þrætumálum milli þeirra .... Þá loks kemr allieimsfriðrinn, sem 
virðist vera híð síðasta mark og mið liins kærleíksríka guðs.“ 

Þá voru Gyðingar mannsterkir á fundínum. Dr. Mendes segir, 
að hínir fornu Gyðíngar hafi flutt þá kenningu, að mennírnír allír værn 
hræðr, allir guðs hörn. Hanu segir, að þeir trúí því alroent enn, aö 
Kristr eigí eftir að koma, og jxdr eigi að stofha voldugt rski á Gyð- 
ingalandi. 

MahómetstrúarBie'nn voru fároennír, því að Tyrkjasoldán fyrirbauð 
þeim að sækja fundinn. En ameríkanskr maðr, Mohammed Webb, 
sem nýlega hafði tekið trú þeirra, mættí af þeirra hálfu. Sagði hann, 
að þeir tryðu á einn'guð og að Mahómet spámaðr hans hafi vevið guð- 
dómlega ínnhlásinn. Aðalskyldur þeirra væru : hreinlæti, andlega 
og líkamlega, hænagjörðir, föstur, bróðrkærleiki, ölmu&ugjafir og píla - 
grímsgöngur. Enn fremr segir hann, að enginn sé iseyddr til að trúa 
neinu, er stríði móti mannlegu viti og skynsemi. 

Einhver tilkomumesti muðrinn á trúarþinginu var wkibiskup I)i- 
onysios Latas, úr grssku kirkjunni, frá eyjunui Zante; sagði hann, að 
á Grikklandi hafi hsn kristna kenning fundið frjófsamastan jarðveg, 
enn þá betri en í öðruaa löndum norðrálfunnar. 

Þar rar kardínálí Gibbons helstr maðr kaþólskra. Sagðist hann 
meira dragast að hinni kaþólsku kirkju fyrir góðgjörða-stofnanir henn,- 
ar, en fyrir einingu trúarinnar, eða hið háleita siðgæði eða úthreiðslu 
hennar meðal þjóðanna, eða hina postulalegu ættfærslu hennar, alt 
þetta hið síðar nefnda sagði hann, aö hefðí ekki öanur eins áhrif á sig 
©g góðgjörðastofhanirnar. 

Þar var fjöldi manna úr hinum prótestantísku trúfélögum, úx ensku 
kirkjunni, úr presbytera-kirkjunni, meþodista-kirkjunni og fl. 

Það merkílega við þiug þetta var það, að hér komu menn ekki 
saman til þess að rífa hver annan niðr, heldr til að sýna og skýra trú 
sína svo, að sannleiksgildi hverrar fyrir sig yrði prófað. Eðlilega hefir 
hver haldið fram sinni skoðun og suma kann ske langað til að senda 
trúarandstæðinga sína norðr og niðr, en kurteisin réði hér roeiru og 
menn hafii að líkindum séð það, að þó að mönnum finnist ekki mikið 
um að senda mann og mann til helvítis, þá fer það þó eitthvað að 
raska alveldis tign og gæsku skaparans, að senda þangað í einu r segj,- 



145 


um 12—1,300,000,000 (tólf til þrettán hundruð miljónír). En aúeið- 
íngamar hljdta að verða miklar. Það hljdta að opnast upp augun fyrir 
alþýðu, að það eru fleiri götur en eín, sem liggja að þessari „himnesku 
Jerúsalem," fleiri en eínn vegr til guðs. Hann er eíns og miðpunktur 
alheimsíns, út frá þessum miðpunkti gengr óteljanlegr geíslafjoldi í 
allar áttir, eins og sóiirnar senda geisla sína út frá sér og hver geísli er 
gata eða stígr til guðs. 


P t a h-h o t e p eða hið elsta rit í heimi. 


Hið elsta rit í heimi eða kann ske rdttara: rit það, sem enginu 
með réttu getr vefengt, er nú eign þjóðbókasafnsins í París. Það er 
skrifað á „papvrus" og er mjög ellilegt, með helgírúnum hálffleyg- 
mynduðum, og er ritað af egyftskum manni, Ptah-hotep að nafni, 
rúmum 3,300 árum fyrir Krists burð. 

Sjálft handritið, eins og það nú kemr fyrir, er frá tímabíli 12. 
konungsættarinnar, um 2,200 árum fyrír Krist ; en aðgætandi er, að 
rit þetta er eftirrit af enn eldra riti, sem ritað hefir verið á tímum 5. 
konungsættarinnar, og eftir tímatalí próf. Brugsch’s, sem er einn hinns 
merkustu egyftsku fornfræðinga, getr það ekkí veríð yngra, en frá 
því um 3366 fyrir Krist. Segir höfundrinn, að hann hafi skráð rit- 
þetta á dögum Assa konungs, er var einn af hinum seinni konungum 
5. ættarinnar. Rítíð er því skráð einum 2666 áram áðr, en nokkur 
bók ritningar vorrar var rituð, ef vér setjum aldr elstu bóka hennar til 
700 árum fyrir Krist, það er ritað einum 1000 árum áðr, en Nóaflóð 
átti að hafa skeð. 

Ef að trúa má orðum Ptah-hoteps, þá hefir hann veríð allra mesti 
maðr. I formála ritsins kallar hann sig : ,,hinn göfoga herra, hinn 
guðdómlega föðr, elskaðan af guðí, son konungsins, frumburð ættar 
sinnar,“ og svo lýkr hann formálanum með þessum orðum : „Hún 
[hlýðnin] hefir valdið því, að ég er orðinn 110 ára gamall.“ En að- 
gætandi er, að það var títt hjá Egyftum að hafa stór orð og gjöra sem 
mest úr sjálfum sér, svo að þetta verðr í stuttu máli hið sama og hann 
hefði sagt, að hann væri af hinni ríkjandi konungsætt. 



146 


En það er ljóst af ritinu, að hann hefir verið f miklum metum. 
Hann kallar sig „yfirmann,“ og á ritinu sést hvaða skyldum hann hefir 
haft að gegna. Hann hefir dæmt mál manna, tekið á móti hænarskrám, 
gætt borgaralegra réttinda manna á miklu svæði, tekið á móti og geymt 
mikiim forða af korni, víni og öðrum vistum. Til þess hafði hann 
geymslubúr mikið og sterkt, og mátti þar enginn inn fara án þess hann 
gæti sýnt innsigli hans. Hann hefir og haft á því vandlegar gætur. 
Segir hann frá hvernig gæslumennirnir skuli sitja eðr standa, og gefa 
gætur að hverjum aðkomanda og vita hvert sé erindi hans. 

Bók þessi er eiginlega siðferðislegs efnis. Hún er eins konar hand- 
bók með siðareglur, sem hver egyftskr maðr átti að hafa, er lifa vildi 
góðu lífi, þóknanlegu guði og mönnum. Og ef menn lesa bókina, þá 
sjá menn glögglega ýmsa siðu og háttu þeirra, hvernig þeir fóru að ala 
upp börn sín, um skyldur hinna ríku, um starfsemi í lífinu, um borð- 
s iði og fl. 

Og þessar hugmyndir, þessar siðareglur, sem Ptah-hotep setr 
fram 3360 árum fyrir Krist, þær hafa komið til hans frá hinum fyrri 
kynslóðum, verið æfagamlar, þegar kann ritaði þær upp, fleiri hundr- 
uð, ef ekki fleiri þúsund ára gamlar, og gengið mann frá manni, lið 
frá lið, og sýnir það, að siðgæðishugmyndir manna hafa verið til löngu 
löngu áðr, en ritningin okkar kom með þær. 

Ptah-hotep segir : „Ég hefi myndugleika til að skýra yðr frá orð- 
um þeirra, sem hafa hevrt ráðleggingar manna frá fyrri tímum. Kenn- 
ið mönnum spakmæli hinna fyrri tíma. Enginn skyldi bæta við, eðr 
taka úr orðum föðr síns, en kenna samkvæmt orðuin hinna vitru“. 

En til þess, að síðr yrðu bleytingar á, setr liann reglur sínar f ijóc’ 
og segir svo : „Öll þeirra orð skulu nú óbreytt flytjast yfir jörðina að ei- 
lífu.“ 

Eitt af því, sem rit þetta talar um, er staða konunnar á heimili 
sínu, og sést af því, að hinir fornu Egyftar hafa haft konuna í háveg- 
um frá ómunatíð. Ptah-hotep segir : 

„Ef þú ert vitr, þá lít þú eftir húsi þínu, elska þú konu þína 
fölskvalaust. Láttu hana vera sadda, láttu hana liafa föt, vertu góðr 
við iiana og lát að óskum hennar meðan hún lifir .... Ef þú tekr þér 
konu, þú gjörðu hana ánægöari en nokkurn annan samborgara. Hrind 
þú henni ekki fiá þér, en gjörðu það, sem henni geðjast, og þegar 
hún er ánægð þá mun hún meta og virða orð þín.“ 



147 


Af öðru forn-egyftsku riti sjáura vér, hve kon a u hefir veríð í 
raiklum metum liöfð og eins hitt, að þá hafa börn gengið á skóla, þótt 
suma kunni að furða það ntí. Khonshótpu spekingr, er uppi var 
nokkru seinna en Ptah-hotep, segír til sonar sius : ,,Það var sjálfr guð, 
sem gaf þér móðr þína. Frá byrjun hefir hún borið með þér byrðar 
þínar, án þess ég hafi getað létt undír þær með henní. I þrjtí ár 
fóstraði hún þíg, og þótt þtí yxír og yrðír erfiðarí, leyfði htíii sér aldreí 
að segja : „Hví skyldi ég vera að gjöra þetta 1“ Hún fór með þér til 
skóla á hverjura degi. En ntí, er þú ert vaxínn og hefir fengíð konu 
og htís, þá skaltu muna eftir, hve þtí varst ósjálfbjarga í bernsku 
þinni, muna eftir allrí þeírrí umönnun, er móðir þín hefir veitt þér.“ 

Oss hættir oft til þess, að hugsa oss allar hinar fornu þjóðir víltar 
og tryltar og menningarlausar, að uudanteknum Grikkjum og Rómverj 
um, en Ptah-hotep sýnir oss Egyftann eins og hann þá var, og sýnir 
oss, að hann hafi tekið tillit til velferðar annara, hafi verið mjúkr og 
þýðr, góðgjörðasamr og örlátr, svo að það er óvíst, að vér í því stönd- 
um honum nokkuð framar, eftír þessi nær því sex þúsund ár, sem lið- 
in eru síðan. Það er sannarlega furðanlegt, hvað sumar kenningav 
hans eru göfugar, svo sem þetta : 

„Vertu ekki reiðigjarn við nágranna þinn. Betra er kurteisis- 
svar, þegar mönnum mislíkar, en ruddaháttr. 

Hafðu ekki eftir neinar öfgar; hlusta þú eígi á þær. Það er 
nokkuð, sem sloppið hefir fram af hvatorðum vörum, Ef að það er 
endrtekið, þá lít þú til jarðar og heyrðu það ekki; segðu ekkert uin 
það. 

Ef að þú ert höfðingi friðarins, þá hlusta þtí á bónleitanda. Segðu 
ekki við hann : ,,Þú ert þegar húinn að segja þetta.“ Ef þú ert blíðr 
við hann, þá kemr hann fram ræðu sinni. . . .“ 

Ef að þú sitr að borði með mönnum, sem þér eru meiri, þá taktu 
við því, sem þeir gefa þér, og hneigðu þig til jarðar. Virtu fyrir 
þér það, sem sett er fram fyrir þig, en hentu ekki á þtð og horfðu 
ekki oft á það, sá er lýtaverðr, sem út af því bregðr. 

Ef að þú vilt kurteis vera, þá skaltu ekki kalla á þann, sem þú 
ávarpar. Tala þú við hann án þess að móðga hann eða gjöra hann 
leiðann. Byrja þú ekki á kappræðu við hann fyrri, en hann er kunn- 
ugr orðinn umræðuefninu. Ef að hann lætr bera á fávisku sinni og 
gefr þér tækifæri að óvirða sig, þá skaltu fremr sýua honum kurteisi. 



148 


Trufla þú ekki inikino mann. Yeiktu ekki athygli þess, sem er 
önnum kafinn.“ 

Sannarlega hafa þeir verið kurteisir þessir Egyftrr, það sér maðr 
ú þessu. Ptah-liotep talar og um mörg efni önnur. Hann hvetr for- 
eldra að venja börn sín við hlýðni, að heiðra föðr sinn, að laga hreytni 
sína eftir lögmáli guðs. Hann talar um skyldui þær, sem Hggja á 
miklum mönnum við þá, sem undir þá eru gefnir. Hann lý'sir þörf- 
inni á því, að stjórna sjálfum sér og hve áríðandi það sé, að vera 
lireinn og beilin í orðum og framgangsmáta. 

„Breyttu við hina fávitru sem hina lærðu, þvf að hlið þekkingar- 
innar ættu aldrei lokuð að vera, og enginn maðr er algjorlega fullkom- 
inn í nokkru. 

Sá, sem víkr frá sannleikanum er fyrirlitlegr. 

Farðu vel með þá, sem undir þig eru gefnir, það er skylda þeirra 
sem eru í náð hjá guði. 

Hinn lipri maðr sigrar alla örðugleika. 

Gjör þú þá að vinum þínum, sem eru þér tryggir meðan þú ert í 
'lágri stöðu.“ 

Vér sjúum það fijótt, að reglur þessar innibinda í sér hina sömu 
speki, og felst í spakmælum annara þjóða, en Ptah-hotep er að þv 1 
leyti ólíkr öðrum spekingum, hvað heimspeki hans er óbrotin og blátt 
áfram. Hann hugsar og talar eins og maðr sá, sem byggir allar skyld- 
ur sínar á hlýðninni við guð. Það er alþýðleg hvers-dags-heimspeki 
um heimilisstörf og dagleg viðskifti manna. 

Merkilegt er það, hve Ptah-hotep leggr algjörlega áherzlu á ein- 
gyðistrú. Hann segir menn eigi að gjöra hitt eðr þetta af því, að guð 
vilji það, að menn megi ekki gjöra eitt eðr annað, af því að það stríðir 
a móti vilja guðs. Allsstaðar liggr til grundvallaT hjá honum hug- 
myndin um einn guð, sem verði að samþykkja allar gjörðir manna. Af 
þessu liljótum vér að álíta það, að þó að fjöldinn alþýðunnar hafi trú- 
að á marga guði, er prestarnir hafi haldið að þeim og flækt og fléttað, 
eins og þeirra er vaninn, þá voru þó til menn svo djarfir og svo skarp- 
vitrir, að þeir létu ekki teyma sig þannig, heldr- leituðu og fundu sann- 
leikann, að guðirnir eru ekki margir heldr að eins einn. 

Enn er það eftirtektavert, að margar siðareglur Ptah-lioteiis koma 
mjög vel hcim við setningar úr ritningunni, og er því svo varið víða 
að menn finna hinar sömu setningar í fornbókum þjóðanna, sem koma 



fram í trúbók Gyðinga. Senf dæmi upp á þotta tökum vér fáeinar 
setningar : 


Eitningin segir: 

Kenn þeim unga þann veg, sem 
hann á að ganga, og þegar hann 
eldist, mun hann ei af lionum 
heygja. Orðskv. 22, 6. 

Fagna ekki yfir falli þíns óvin- 
ar og lát ei hjarta þitt hiakka yfir 
því, er hann steypist. Orðskv. 
24, 17. 


Snauör verðr sá, sem erfiðar 
með slakri hönd; en hönd hins 
iðjusama gjörir hann ríkan. Orðs- 
kv. 10, 4. 

Mjúkleg svör stöðva reiði, en 
mæðulegt orð upp vekr þykkju. 
Orðskv. 15, 1. 


Ptah-hotep segir : 

Hlýðinn sonr er líkr fylgdar- 
manni Horusar; hanu er sæll, 
þegar hann hefir verið hlýðinn. 
Hann kennir hörnum sínum hinff 
sama lærdóm. 

Reiðstu ekki við andmæling 
þinn, þótt hanu hafi á röngu að 
standa; hannberstámóti sjálfum 
sér. Skemtu þér ekki við hrak- 
farir hans, að gjöra það or fyrir- 
litlegt. 

Starfsemin veitir manni auðæfi, 
en auðæfin þverra þegar starf- 
semin hættir. 

Þinn málstaðr verðr betri, en 
mótstöðumanns þíns, ef að þú 
þegir þótt hann neyti vondra 
orða. 


Þarna geta menn séð líkinguna, en er menn bera þetta saman, þá 
sjá menn að Ptah-hotep er að þukla fyrir sér í hálfdimmu, en í ritning" 
unni er hugsunin orðin skýr, enda er hún búin, einmitt þessi hin sama 
hugsun, sem Gyðingar hafa erft að Egyftum, að þroskast í ein 2,700 
ár; hjá Ptah-hotep er hún sem harn, en hjá Gyðingum or hún orðin 
Sem fullvaxinn maðr. 

Einhvern veginn stendr svo á því að hók þessi hefir ekki í flóðinu 
farist, og þó mun Kói gamli tæplega hafa haft hana með sér í Orkina. 
Einhvern veginn kemr það hér fram, að fleiri hafa trúað á einn guð 
eu Gyðiugar, að fleiri hafa haft siðfei’ðislögmál, að fleiri hafa bækr rit - 
að og það löng-u áðr, þúsundum ára áðr en nokkur stafr ritningarinnar 
var ritinn. 

Ilvað skvldi nú rétttrúnaðrinn gjöra við þessa menn á þessuin tím- 
um. Þeir trúðu ekki á Krist, þeir voru ekki skírðir, ekki endrfæddir, 
ekki heilagir, höfðu enga hugmynd um endrlausn og mundu að líkind- 
um ekki hafa trúað henni, þótt þeim hefði verið hoðuð hún; þeir 
þektu ekki staf úr ritningunni, því að hún var ekki til fyr, en þús- 
undum ára seinna, en-þeir trúðu því, að guð launaði hverjum, sem 


150 


"breytti vel og réttvíslega. Eiga þoir í víti að fara 1 En nú er það at- 
hugandi að ú þeim dögum var djöfullinn ekki til, það var fyrst farið 
að smíða hann 2,800 árum seinna eðr nálægt 500 árum fyrir Krist í 
fyrsta lagi, þegar Gyðingar komu úr herleiðingunni. Hvar liafa þeir 
þá átt að vera allan þenna tíma í ein 2,800 ár 1 Svari nú klerkar. 


Ritningin og fornleifafundirnir. 


Hvað er sannað og hvað ekki? 

í litgjörð einni í „Edinburg Eeview“ leitast rithöfundr einn við að 
sýna, hvaö þekkingu manna hafi farið fram við hina nýjustu fundi rúna- 
spjalda og annara fornleifa, er skýra sögu Gyðinga á gamla testamentis- 
tímanum. Segir hann, að þótt menn þegar hafi fundið margan leiðiþráð- 
inn við sögu Gyðinga, þá höfum vér þó enn ekki fengið einn tíunda hluta 
af sönnunum þeim, sem menn hér eftir geta fengið af rannsókn fornleifa. 
En rithöfundr þessi tekr það ljóslega fram, að vér getum ekki heimtað 
eða vonast eftir sönnunnm fyrir hverju eina i ritningunni, því hann segir 
að það sé. langt frá að svo sé. „Það er nauðsynlegt,“ segir hann, „að vera 
ærlegr, að segja hlátt áfram hvað það sé sem fornleifar þessar sanna og 
hverju þær mótmæla af ritningunni, og hverjar sögur þæreru, sem fleig- 
rúnir Assýra færa oss af hinum forna sið. 

Ásamt Hebreum trúðu Assýrar á bústaði hinna dánu í undirheim- 
um, og á engla sem sendiboða af himnum ofan. Þeir, nl. Assýrar, höfðu 
spámenn og sjáendr; þeir sáu sjónir, og þá dreymdi drauma. Þeir sögðu 
undarlegar sögur af kraftaverkum, sem guðirnir höfðu unnið í fyrri daga, 
þó að aldrei kæmu þau fyrir á tímiim þá lifandi manna. Persar trúðu á 
fornar hetjur, sem gengu þurrum fótum yfir ár og fljót, þeír trúðu á spá- 
mann, sem tók við lögmáli guðs á hinu heilaga fjalli, og á aðrar hetjur, 
er skipuðu sölinni að standa kyrri á himninum. Um alt þetta getum vér 
lesið í Zend-Avesta, trúbók Parsa, skrifuð 1000—2C00 árum fyrir Krist, og 
í öðrum seinni ritum Parsa er sagt frá Messíasi, er koma ætti, frá upprisu 
hinna réttlát.u, frá þjáningatíma hinna guðhræddu og sigri þeirra að lok- 
um. Hin persneska sköpunarsaga er ekki hinn eini sambandsliðr millj 
hinnar hebresku og aryönsku trúar. Myndin af Satan, sem kemr fyrir í 
biflíunni, að eins í ritum eftir herleiðinguna til Persalands, vareinn aðal- 
hornsteinninn í trú Parsa. 

En fornleifarnar mótmæla einnig mörgu. Þær hafa enn ekkert sagt 
oss frá aldingarðinum Eden eða syndal'alli mannkynsins. En þær hafa 


151 


flutt barnið (Móses) í sefvöggunni frá ánni Níl til Euphratsfljóts ; og svo 
finnst frásaga þessi aftr seinna í Zend-Avesta. Engar fornleifar tala una 
burtförina úr Egyftalandi. Engar sögur hafa fundist af Móses eða Davíð 
eða Salómon. Hið fyrsta sem menn þekkja til Gyðinga, svo framarlega 
sem ekki sé átt við þá í Tell el Amazna-fleigrúnunum, erfrátímum hinna 
seinni konunga þeirra. Og ef vér viljum fróðari verða, þá mun ráðlegt að 
leita í eigin fornleifum þeirra. Fleigrúnirnar gömlu og Móabítasteinninn 
sýna það, að það voru fleiri en Gyðingar á níundu öld fyrir Krist, sem 
trúðu á Jehovah, því að trúin á hann var einmitt almenn hjá þjóðunum 
á Sýrlandi og Assýriu. 

t>á er það og athugavert, að fornleifarnar hjálpa oss ekki til þess, 
að skýra villurnar í gamla testamentinu. 

Tímatalsvillurnar í konungabókunum geta stafað af röngum afskrift- 
um um fleiri hundruð ár. En hinar sögulegu villur margra hinna yngri 
bóka, svo sem Esther, Daniel, Esra, Nehemiah eru verri að fást við og 
ekki iiægt að gjöra sér aðra grein fyrir þeim, en að þær séu blátt áfram 
vitleysur. 

Grein þessi bendir stuttlega á það, að fornsögurnar sem hafa verið 
eignaðar Gyðingum, t. d. um lögmálið á Sinai, um fæðing og uppeldi 
Mósesar, um Jehovahdýrkunina, um englana, um undirheima, um Satan 
o. s. frv., hafa alls eigi verið eign Gyðinga. Þegar sömu sögurnar finnast 
austur við Euphrat hundruðum ára áðr en nokkur Gyðingr var til, þá 
hljóta þessir yngri menn, sem voru ófæddir þegar sögur þessar gengu 
mann frá manni, þeir hljóta þá að hafa sníkt þær eða lánað eða hvað það 
nú kallast, hjá þessum eldri þjóðum. Eftir tvö til þrjú þúsund ára þögn 
eru nú steinarnir loksins farnir að tala og segja oss að klerkarnir hafi log- 
ið, vísvitandi logið. 

En það fer sem oftar, að þegar steinarnir tala, þá neitar alþýðan að 
trúa. Það hefir verið svo um allar aldir, að menn hafa verið fúsastir til 
að trúa því, sem verið hefir lygilegast, þeir, sem mest hafa hræsnað og 
logið hafa verið álitnir bestu mennirnir. Hafi menn logið einhverju, þá 
liafa þeir menn verið í heiðri hafðir, en hafi þeir sagt satt, þá hafa þeir 
verið grýttir. En er ekki mál, að reisa skorður við þessu ? Er ekki mál 
að rísa upp á móti heimskunni áðr, en hún kæfir alla menn, er ekki mál, 
að reyna að fara að iyfta sér upp úr þessu hræsninnar, lyginnar og heimsk- 
unnar dýki sem menn hafa í legið. Hver vill vera með? 

[Þýtt úr „Lit. Digest"]. 



152 


SÖT Ég lejji mír að leiða alhygU þeirra Itaupenda „Dagsbr.“ 
sem enn standa í skuld fyrir þenna drg. hennar, að því, að nú 
eru j árg. út komnir. Ég heji ekki búist við að menn gœtu borg- 
að bkiðið fram að þessum tlma, en nú œttu skuldunautar þess að 
hafa það hugfast, að það er kominn tími til að sýna einhvern lit 
ú borgun þess. Sá tími er og nú í hönd farandi —fgrir vel flest - 
um—, sem oitti að eeita þeim hœgast með að borga það. 

Sérstaklega er skorað á þá, sem skulda fgrir bœði árin, að 
draga nú ekk-i lengr að gera sitt til að trgggja framtið blaðsjns, 
með því að borga skuld sína . G. M. Thompson. 


ÞJÓÐVILJINN UNGI, IlI.ár, árg.40nr. á $1,00. Ritstj.Skuli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka blaðið, flytr lesendum sínum innlendar 
og utlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 

STEFNIR, 30 tölublöð um árið, kostar $0,75, gefinn út á Akureyri. Flytr 
glöggastar fréttir af Norðrlandi. I'rjálsiynt blað, fróðlegt og skemtilegt. 
Bóksala G. M. Thompson. - - Gimli, Man. 


líýjir kaupendr ÍSAFOLDAR 1S94, fá í kanpbæti: 

1. Sögusafn ísafoldar 1892, 270 hls., með 17 ágætum skemtisögum. 

2. Sögusafn ísafoldar 1893, 176 bls., með 13 ágætum skemtisögum. 

3. Pax vohiscum : Friðr sé með yðr, eftir liinn heimsfræga snilling pró. 
fessor H. Drummond, innbundið (48 bls.). 

BÓKSALA G. M. THOMiASON. - - GIMLI, MAN. 


Wýjir kaiapendr að II. árg. Dagsbrúnar-fá í kaupbæti myndina Faðir vor. 
1 t>eir geta og fengið I. árg. Dbr. fyrir hálfvirði, að eins 50 cents. 

Útsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Búksala G. M. Thompson.-Gimli, Man, 


G. M. Tiiompson hefir á liendi alla afgreiðslu á 
Dagsbrún og annast flármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til hans, bæði með pantanir og horganir 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún“ skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skritiegt skevti um það til G. M. Thompson 


“DAGSBRÚN" kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 


Árgangrinn kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til íslands en borgaðr hér ... $0,75 

Sendr til íslands en borgaðr þar .Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. - 

Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skaxotason, 572 Aiexander Ave., 
Winnipeg, Man. Canada. 


Eitstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Thompson. 






